જાગૃત ઉજાગર 


સં-૨૦૮૦| વૈશાખ સુદ-૯ 


કચ્છમાં નખત્રાણા તાલુકાના નાના 
અંગીયા ગામે નાના અંગીયા લક્ષ્મીનારાયણ 


સનાતન પાટીદાર સમાજ દ્વારા અમૃત 


મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે.. 
ત્યારે મહોત્સવના બીજા પાવનકારી દિવસે 
સવારના ૭ઃ૦૦ કલાકે હવન પૂજા,વસ્્ર અલંકાર, 
ધ્વજા રોહણ (મુખ્ય મંદિર) બાદ ૮:૦૦કલાકે 
વાદળછાયા વાતાવરણ તેમજ પડેલ વરસાદ થી 
ભીની માટીની સુગંધ સાથે શોભાયાત્રા કાઢવામાં 


એકજ કલરના પરિધાન સાથે લક્ષ્મી નારાયણ 
ભગવાનના મંદિરથી શોભાયાત્રાનું પ્રસ્‍થાન 
કરવામાં આવ્યું હતું. જે અઢી કલાકે સભા 
મંડપમાં પહોંચી હતી. જ્યાં ૧૦:૩૦ કલાકે મુખ્ય 
પ્રવેશ દ્વારીસભા મંડપ, અન્નપૂર્ણા ધામનું 
ઉદઘાટન દાતાશ્રીઓના હસ્તે ખુલ્લું મુકવામાં 
આવ્યું હતું.ત્યારબાદ દીપ પ્રાગટય આમંત્રણ 
પત્રિકા,લોગો અનાવરણ, ઈતિહાસ ગાથા 
વિમોચન તેમજ દાતાશ્રીઓના સન્માન કરવામાં 
આવ્યા હતા. 


સ્વ.મેઘજીભાઈ કાનજીભાઈ કેશરાણી 


ન. 


ર જે 


.શ્રી નારણ રામજી અને પૂ.શ્રી કેશરા પરમેશ્વરા ની જન્મતિથિ નિમિતે 


00્ત 12011401010 €1000 


| તા.૧૭-૦૫-૨૦૨૪ | 


ર છુ જ જજ ભ 


શુક્રવાર 


પરિવાર -માનકુવા તેમજ 
સ્વ.વાલજીભાઈ કાનજીભાઈ કેશરાણી 
પરિવાર -ભુજ વાળા રહ્યા છે. 

સવારના જનમેદનીથી મંડપ 
ખીચોખીચ ભર્યો હતો.ગરમીનો માહોલ હોવાથી 
લોકોને ગરમી ના પડે તે માટે મંડપમાં ફુવારા 
સીસ્ટમ લગાડવામાં આવી છે.નાના અંગીયા 
ગામના અને બહાર વસતા લોકો તેમજ આ 
મહોત્સવ પ્રસંગે નાના અંગીયા લક્ષ્મીનારાયણ 
પાટીદાર સનાતન સમાજ દ્વારા પોતાની 


નિયાણીઓને બોલાવવામાં આવેલ આમ આ સૌ 8 


| 500 1૫૦.: 1482 


મક ષન સિ 


3108.:4-91 7801877774, 4-91 7718977774 | ॥118દ1॥11ત101111181111(0દ॥શ1.€01॥1 


સ્થળમાં ઉજવાઈ રહેલા આ મહોત્સવને 


પોતાના પોતીકો માની આ ચાલી રહેલા પાંચ 
દિવસીય મહોત્સવને માણવા પોતાના 


માવતરના ગામમાં રહીને એક મોટો ઉત્સવ 


કું માણવાનો મોકો વર્ષો પછી આવતા તેમના 


ચહેરાઓ પર ખુશીનો પાર નહોતો. 


શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન મૂર્તિ 
પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા હિરક જયંતિ,શ્રી નાના અંગીયા 


4 પાટીદાર યુવક મંડળ સુવર્ણ જયંતિ તેમજ 


સમાજવાડી ભવન રજત જયંતિ જેવા 
મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. 


નનન તેવું પાટીદાર સમાજના પ્રમુખશ્રી નવીનભાઈ 


સાથે મળી શોભાયાત્રામાં જોડાયા હતા. આ 
શોભયાત્રામાં ચાર હજારથી પણ વધારે લોકો 
જોડાયા હતા.એક વિશાળ શોભાયાત્રા કાઢવામાં 
આવી હતી.જેમાં દેશલપર સંસ્થામાંથી જાગૃતી 


રથ,બે બોગી તેમજ 
ઓરકેસ્ટ્રાના સથવારે 
શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી 
હતી. આ શોભાયાત્રા 
સવારના આઠ વાગે કાઢવામાં 
આવી હતી.જે અઢી કલાક 
આ શોભાયાત્રા ચાલી હતી. 
જે ૧૦:૩૦ કલાકે સભા 
મંડપમાં પહોંચી હતી. 

આ શોભાયાત્રામાં 
પાંચ વર્ષથી નાના બાળકોથી 


લઈને પંચોતેર વર્ષના વયોવૃદ્ધ મન મુકીને નાચ્યા 
હતા.પુરૂષો એક કલરના પરિધાનમાં અને 
મહિલાઓ પણ એકજ પ્રકારની સાડીઓ પેરી 
આ શોભાયાત્રામાં અનોખી ભાત પાડી હતી. 
યુવાનો, વડીલો, મોટી મહિલાઓ, નાની 
દીકરીઓ, યુવતીઓ તેમજ નિયાણીઓના 
અલગ-અલગ ગ્રુપ બનાવી મનમુકી રાસ સાથે. 
શોભાયાત્રાને ચાર ચાંદ લગાડ્યા હતા.બહારથી 
પધારેલા પાટીદાર સમાજના લોકો તેમજ 
પોતાના માવતરે આવેલ નિયાણીઓમાં એક 
અનેરો ઉત્સવ જોવા મળ્યો હતો.બહારથી 
પધારેલા પોતાના માદરે વતનમાં આ મહોત્સવ 
તેમજ નિયાણીઓ (દીકરીઓ) એ પોતાના જન્મ 


ક | 1૯ : 15 દ્વ 10 15 )08€ 
સ. [સે 
જિણ૪૦૯૪૭૦૯૦૪૭ ૦૯૦૯૦૭૪)! 


ક્કપા સમાજના આઘસુધારક 


ની જન્મતિથિ નિમિતે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ તારીખ 15 મે થી 15 જૂન 2024 
દરમિયાનપુરા ભારતભરમાં રક્તાંજલી મા 81004 12૦ત0॥ ૯૧૫૪ તરીકે ઉ જવી રહ્યા છીએ. 
સંપૂર્ણ ભારતભરની ઘટક સમાજો, યુવા મંડળો, મહિલા મંડળોના સાથ અને સહકાર થી 


સમાજના આદ્યસુધારકશ્રીઓ ને 


નો સંકલ્પ આપીને રાષ્ટ્રીય 


પુષ્પાંજલી સમર્પિત કરીએ.આપણી રાષ્ટ્રીય ચેતના રુપી ભાવના ને સમર્પિત ભાવથી 
કરીએ અને સમાજ સંગઠન થી પરઉપકારની ભાવનાને ઉજાકર કરીએ. 

આવો વ્હાલા જ્ઞાતિજનો પુરા ભારતમાં સનાતની ઉત્સવની માસિક ઉજવણી 15 મે થી 15 
જૂન દરમ્યાન કરી આદ્ય સમાજ સુધારકશ્રીઓની જન્મ તિથિ અને પુણ્યતિથિને ઉજવી રાષ્ટ્રીય 
પુષ્પાંજલી સમર્પિત કરી એક સાચા સનાતની બની આપણી પવિત્ર ફરજ અદા કરીવે. 

આ માટે ભારત ભર નાં તમામ યુવા મંડળ માં આયોજન થાય અને તેઓ પોતાની તારીખ 
અને સંકલ્પ જાહેર કરી ને હેલ્થ ડિઝાસ્ટર ટીમ ને આપે.. 
1ણ ૪પખ્ઢડતા ટા 2023 - 25100011181 1/8 ૯44 


આમારા કચ્છ મુકામે યજ્ઞ અને 
સત્સંગ સમાજની જનરલ સભાનું ગત ૧૧ મે 
નાં રોજ બે વર્ષ પછી આયોજન થયું હતું. આ 
સભામાં સત્સંગ સમાજે મહિલા મંડળ નાં 
સંગઠનને માન્યતા આપી હતી આપ સર્વને 
જણાવતા અતિશય હર્ષની લાગણી અનુભવીએ. 
છીએ. કે થોડા સમયથી મહિલા મંડળની રચના 
માટે જે પ્રયત્ન થઈ રહ્યા હતા તે અંતે સફળ 
થયા. 

તારીખ 11/05/2024 ના રોજ 
આમારા ગામ ખાતે શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ 
કડવા પાટીદાર સત્સંગ સમાજ દ્વારા આયોજીત 
વાર્ષિક જનરલ મિટિંગમાં મહિલા મંડળના 
હોદ્દેદારો તથા આમંત્રિત કારોબારી સભ્યોની 
નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે.જેમાં પ્રમુખ પદે 
શ્રીમતી વસંતાબેન હરિલાલ ભગત રવાપર - 


કચ્છ હાલે મોરબી ની નિયુક્તિ જાહેર કરવામાં 
આવી તેમજ મહામંત્રી પદે શ્રીમતી વૈભવીબેન 
કેશવલાલ ગોગારી રાજકોટ ની નિયુક્તિ 
કરવામાં આવી.અન્ય પદાધિકારી અને સર્વ 
વહીવટી ટીમની મહિલા શકિતઓ જેની 
નામાવલી અત્રે તસવીર મુજબ છે. 

શ્રી સત્સંગ સમાજે આપણા મહિલા 
મંડળ નુંનામ "શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સત્સંગ મહિલા મંડળ" એવું નડકી 
કરવામાં આવેલ છે. સૌ વડીલોના સાથ સહકાર 
અને આશીર્વાદથી મહિલા મંડળની પ્રગતિ 
દિવસે દિવસે આકાશની ઊંચાઈઓ આંબે તેવી 
પ્રાર્થના સાથે સભાનું સમાપન થવેલ.. 

નવ નિયુક્ત મહિલા સંગઠન નાં 
મહામંત્રી એ સહુનો આભાર વ્યક્ત કરેલ હતો. 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સત્સંગ મહિલા મંડળ 


જય શ્રી સ્વામિનારાયણ... 
આપ સર્વને જણાવતાં અમો અતિશય હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ, કે થોડા સમયથી ” મહિવા મંડળ” ની રચના 
માટે જે પ્રયત્નો થઈ રહ્યા હતા તે અંતે સફળ થયા છે. ગત તા. 11/5 /2024 ના રોજ આમારા ખાતેશ્રી અખિલ ભારતીય 
કચ્છ કડવા પાટીદાર સત્સંગ સમાજ દ્વારા આયોજીત વાર્ષિક જનરલ મિટિંગમાં મહિલા મંડળના હોદ્દેદારો તથા આમંત્રિત 
કારોબારી સભ્યોની નિમણુંક કરવામાં આવેલ છે જેની નામાવલી નીચે મુજબ છે. શ્રી સમાજે આપણા મહિલા મંડળનું નામ 
"શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સત્સંગ મહિલા મંડળ" એવું નામ આપેલ છે જેની નોંધ લેશો. 


નિ દ 
લાઇ ણ 


વસંતાબેન હરિભાઈ ભગત 
ભોરબી) 


ઘક્ષાબેન જયંતિભાઈ નાકરાણી 
(વાપી) 


વૈભવીબેન કેશવલાલ ઘોધારી 
(રાજકોટ) 


શાંતાબેન સામજીભાઈ ધોધારી 
(આમોઇ 


અને 
૧% ઝી 


(નડિયાઇ 


ભારતીબેન ભરતભાઈ ભાવાણી 
ઇન્દોર) (આમારા) 


કઝ 


વિમળાબેન પુસ્ષોત્તમભાઈ વાસાણી 


લીલાબેન વીરજીભાઈ નાકરાણી 
(વડનગર) 


હે 

મિતલબેન કિરીટભાઈ સાંખલા 
(વાપરું 

પઠ 


ચંપાબેન શાંતિલાલભાઈ ચૌહાણ 


“આમંત્રિત કારોબારી સભ્યો" 


1. સરસ્વતીબેન ગોપાલભાઈ સાંખલા (અમદાવાદ) 
2. છાયાબેન વિજયભાઈ સાંખલા (નાસિક) 

3. નર્મદાબેન વિનોદભાઈ સાંખલા (બોઈસર) 

4. જયાબેન ગોવિંદભાઈ ઘોધારી (યંદ્રપુર) 

ક. શકુંતલાબેન ખરાશંકરભાઈ યૌહાણ (વલસાડ) 


સૌ વડીવોના સાથ, સહકાર અને આશીર્વાદથી "મહિલા મંડળ” ની પ્રગતિ દિવસેદિવસે આકાશની ઊંચાઈઓ આંબે તેવી પ્રાર્થના સાથે... 


મહામંત્રી વૈભવી કેશવલાલ ઘોધારીના "જય શ્રી સ્વામિનારાયણ". 


કચ્છમાં તોફાત સાથે કમોસમી વરસાદતી ડાજરી 
ચોમમાસાતા ઘરસાદતા ભારતમાં આતદતા સમાચાર 
ડવામાત વિભાગે જાહેર કરી તારીખ ખેડૂતો માટે આતંદતા સમાચાર 
દેશમાં વડેલું બેસી જશે ચોમાસું ૩1 મે એ કેરળમાં ચોપ્રાસું પડોંચવાનું અનુપ્રાત 


યુઝ ર 


વરસાદ!અમરેલી, કચ્છ અને જામનગરમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ, ખાંભામાં વૃક્ષો અને વીજપોલ 
ધરાશાયી થયાં. કચ્છમાં સતત ચોથા દિવસે તોફાન સાથે કમોસમી વરસાદની હાજરી માં 
ભીરંડિયારા, મેઘપર તેમજ જુણાચાયમાં કરા પડ્યા, વીજળીના કડાકા ભડાકા અને વેગીલા વાયરા 
સાથે વરસાદના રૌદ્ર રૂપે લોકોને ડરાવ્યાકાળઝાળ ગરમી બાદમાં વરસાદ સાથે મોસમના બે રૂપ 
જોવા મળ્યા.. કચ્છમાં સતત. ચોથા દિવસે બપોર સુધી કાળઝાળ ગરમી બાદમાં વરસાદ સાથે 
મોસમના બે રૂપ જોવા મળ્યા હતા. ગુરૂવારે પશ્ચિમ કચ્છમાં ક્યાંક કરા પણ વરસ્યા હતા. કેટલાક 
સ્થળે વીજળીના કડાકા ભડાકા અને વેગીલા વાયરા સાથે વરસેલા વરસાદના રૌદ્ર રૂપે લોકોને 


ડરાવ્યા હતા. 


કચ્છ ની કેશર કેરીના હાલ કમોસમી વરસાદ સાથે કરા,ભારે પવન,ધોધમાર વરસાદ ના 


જ વિભાગ ઠ્વારા હાલ પણ રાજ્યના કેટલાક 


ગુજરાતમાં આમ તો મેં મહિનામાં 
આકરી ગરમી પડે છે, પરંતુ છેલ્લા ચાર-પાંચ 
દિવસથી રાજ્યમાં મિશ્ર ત્ર્ક્તુનો અનુભવ થઈ 
રહ્યો છે. છેલ્લા ચાર દિવસથી રાજ્યમાં 
છૂટોછવાયો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. હવામાન 


વિસ્તારોમાં હીટવેવની આગાહી કરી છે. 
હીટવેવની આગાહી વચ્ચે કમોસમી 


કારણે આંબા ના ઝાડ, તથા આંબામાં લાગેલ કેરી ને ભારે નુકશાન.. 


કપિલ છાભૈયા વિભાપર-કચ્છ 


1.001%11પ0 1£'01દ (૬1/1૪ 
101.10 11'1€1%101'% 


111113 10 


૧11દ. ય. 


42121,01દઇ 1111૪ 
૫/01દ1.1 પ 1111 15 


€૯૦)૦૬- 


. મઝ 


8001 ॥0101 
॥10101.8101.00.1॥ 


૬1-7૦ 1000* ૦ 


૪ 4 91 8999989162 


(લે 30 વ ૦૫૪22262 50 


છટ કસર 


રવાપર પંથકમાં 
ઉકળાટ વચ્યે વરસાદી 
ઝાપટા વરસ્ય 


પારસિયા,મહામંત્રી નરસિંહભાઈ પોકાર, 
આયોજન સમિતિના ચેરમેન વેલજીભાઈ 
રૂડાણી, વાઈસ ચેરમેન પ્રવીણભાઈ રૂડાણી, 
મહામંત્રી નરસિંહભાઈ પોકાર, ખજાનચી 
દાનાભાઈ પારસિયા તેમજ અલગ અલગ 
રચાયેલીઓ સમિતિઓ આ મહોત્સવને પાર 


પાડવા જહેમત ઉઠાવી રહ્યા છે. 

આવ્યો અનેરો અમૃત મહોત્સવ, 
આન,બાન, શાનથી, ઉજવીએ મહોત્સવ.. 
જેણે ફુંકયા હતા બણગા, 

એવા વડલાઓને શત શત નમન.. 
આવ્યો અનેરો અમૃત મહોત્સવ... 


સંકલન :પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ 
બાબુભાઈ કેસરાણી, મનોજ વાધાણી. 


મા ઉમિયા 
બાલા ત્રિપુરા સુંદરી સ્વરૂપ 1 7 


મે. 


ય 


ગ 


હ કડવા પાટીદાર કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન, ઊંઝા 
કૈ 


શ્રીમદ્‌ ભગવદ્‌ ગીતા 


તસ્માદ્‌ અસક્તઃ સતતં કાર્ય કર્મ સમાચાર । 
અસક્તો હ્યાચરન્‌ કર્મ પરમાપ્નોતિ પૂરૃષઃ ॥ 
(અ.૩-૧૯) 

તે માટે તું આસક્તિરહિત થઈ નિરંતર 
કર્તવ્યકર્મ સારી રીતે કર, કેમકે આસક્તિરહિત 
પુરુષ કર્મ કરતો છતાં શ્રેષ્ઠ કલ્યાણને પામે છે. 


જ્ઞાનદર્શક સંતશ્રી વલ્લભકૃષ્ણના 
જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 


ગન્ય સમી ઘર્માવતંવી ગપને ઘર્મ જે 


ફણ પરીક્ષા મેં મ 
સંસ્જુમતિજો વત્વાનેમે સહયોગ વૈ 


॥695://તપ્યા.૫71ત5[૩[૦.૯૦0૧/ ૪૪5૮110 
911512૮1/461407 


કેજો તમારે કોઈ 
રોકો રસ્તામાં ગરીબ લોકોને 


સલાહ જોઈતી હોય તો મને 
આપવાનોજુસ્સો 
ધરાવતા આ ડૉક્ટરને દિલથી સલામ જ 


કાંતિભાઈ લાલજીભાઈ રવાણી 
ગીતા મંદિર, અમદાવાદ 
પ્રમૂખ શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ 


જેમની પર્સનાલિટી જ પોલિટિકલ પર્શન જેવી, રાજકીય ક્ષેત્રમાં પોતાની આગવી 
ઓળખ ધરાવતા, એવા ઉદાર હૈયાના , સ્વભાવે સ્પષ્ટ વક્તા , જેમની વાત કરવાનો અંદાઝ જ 
લોકોને ઇમ્પ્રેસિવ અને લાજવાબ લાગે..! જ્યારે બોલે ત્યારે , લોકો એક -એક શબ્દ જાણે ઝીલી 
લેતો હોય એવી વાક્ય છટા, વર્ષો થી રાજકારણ થી અને સામાજીક ક્ષેત્રે સેવાકીય પ્રવૃતિઓ થી 
જોડાવેલા સૌના પ્રિય અને લાડીલા શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ ના પ્રમુખ શ્રી 
કાંતિભાઈ લાલજીભાઈ રવાણી (અમદાવાદ) ને આજ રોજ એમના જન્મ દિવસ ની હાર્દિક 


શુભકામનાઓ. 


ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ તેમજ કુળદેવી માં ઉમિયાજી સદાય આપને સ્વસ્થ 
જીવન અને દીર્ઘાયુ આયુષ્ય પ્રદાન કરે તેવી મંગલકામનાઓ... 

શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ તેમજ યુવક મંડળ ના હોદેદારો, કારોબારી 
સભ્યો આપના જન્મ દિવસ નિમિતે અઢળક શુભકામનાઓ પાઠવે છે. આપ સ્વસ્થ રહો મસ્ત 
રહો અને તંદુરસ્ત રહો એવી માં ઉમિયા ને પ્રાર્થના. દેવો ના દેવ મહાદેવ તમારી સંપૂર્ણ 
મનોકામના પૂર્ણ કરે. આખા જગત ને ખુશ રાખવા વાળો માલિક તમારી ખુશી નો ખ્યાલ રાખે. 


જન્મદિવસ ના ખૂબ ખૂબ અભિનંદન 


ડપ્ારા 4૬૯૫. છપ 1ર/11૪4 ॥€01€૫4 ॥6૧01// ૩411041૨ 


છે ૫104180 1૨2૦1 


1૫ 85001110) 1001131 


$પરા 2&1104ર ૪૫ 1/&પ્ર0&ા- 116004૫૫», (1૦ ૩ઇર 


ઝલ: 
05&06 /પા૧૯ 2024 


૫૦0૫૯: 
ક્ાાંતટા' 81180/ત11 1-૦1(ટતઉુટા]| પં802૫' 


548161૮0 યુવાસંઘ ફોરેસ્ટ 
કાઉન્સિલ વિદર્ભ રીજીયન પાટીદાર યુવા મંડળ, 
લકડગંજ નાગપુર ના સથવારે વિદ્યાર્થીઓ માટે 
એક અનેરો પ્રથમ પ્રયાસ, 
071૫8181૨5 
વિજયી ભવઃ 
જીત કી ઉડાન... 

2 તંત્/5 11/01015110[9 (૦1" ડપવંલાપડ 
પપિંતા પાલપતંલ્ડઃ 
81'111[201701* ની 1લ્લંપપંવૃપલ્ક થી ીર્તટ1017)/ 
10૫07૯ વધારવો. 


લાતા હ 2195વ્ઢા ઝિત્લ'બંડટ કરાવતા 
પ્રયોગો 


વિદર્ભ રીજીયન યુવાસંઘ દ્વારા 
"જીત કી ઉડાત" કાર્યક્રમનું આયોજન 


5ગતાપતા છુ, મેનેજમેન્ટ - ઉદ્વાળલ્ડ, ૬૪૦૫૦ 
1૮51૯, €1૮55-11/0116, 5ધ્ટ્ઠટ [2૯1૦101ત1100૯, 
જેવા વિવિધ નવીન પદ્ધતિ દ્વારા ઉતટાંતત[૦૦૦૪૦ 
અને [1૪૦૪7૯૮૪ નો ઉપયોગ કરતાં 
શીખવવામાં આવશે. 


અનુભવી વક્તા 


7051 1લછુલાંત ક તઢડાણ' 11 તાળા, ક ીાત 
1017૯1 €૦ત & 145ઞળતધંબાતા ૩૯તાવ્ણ', 


1 ૯ાળવંતઝતત 
તારીખ 
501& 60ા]પાલ 22024 
5લ્વંદ્વા 5૯૬500 ભાગ લીધેલ કાપતંલપડ ના 
”તિ'લા1ડ માટ ૦1 6ધ| ]પા૧૯ 


પાટીદાર ભવન લકડગંજ, નાગપુર. 

ક&છુલ 13 - 16 લદ્રાક 

(4પત)તટ્ઠુ 10 7ધા ડત ) 01/06/2012 
પહેલા જન્મેલા બાળકો 


[15પવંલાઇ (24) ૫7011૮5110[2) 4 ”તાલાડ 
5 લ૯્વંદ્વાં 5૯5૩1૦4 ૦1 214 તંત (૦110૫7૯ત 9) 
વાલ” 


1/00ઇલા 5લા્્ઠાઢાં 9637766136 
પવ્ટચેરમેન 1021૨ 


1ર] 7૦1૮૧1 9890974806 
લ ડલ્ત'લત્ા 109૨ 


1101737 ૫૪ !!14ળપંદણ્ત 5ટતધડ 


માતાનો પ્રાગટ્ય દિવસ. વૈશાખ મહિનામાં શુક્લ 
પક્ષની નવમી તિથિ.. પુષ્ય નક્ષત્રમાં માતા સીતા 
પ્રગટ થયા આ દિવસે સીતા નવમી કે જાનકી 
જયંતીના રૂપમાં ઉજવાય છે. સીતા નવમીને 
રામનવમીની જેમ જ વિશેષ માનવામાં આવે છે. 
આ દિવસે જનકપુરીના રાજા જનક સંતાન 


પ્રાપ્તિ માટે ખેતીની જમીન તૈયાર કરતા હતા, 
તેવા સમવે જમીનમાંથી સીતા માતાનું પ્રાગટ્ય 
થયું હોવાની ધાર્મિક માન્યતા છે. નેપાળના 
જનકપુરમાં સીતા માતાનો જન્મ થયો હોવાનો 
ધાર્મિક ગ્રંથોમાં પણ ઉલ્લેખ થયો છે. 

હિન્દુ પંચાગ મુજબ આ તહેવાર 
શ્રીરામ નવમીના ઠીક એક મહિના પછી આવે 
છે. માતા સીતા, મા લક્ષ્મીનો અવતાર છે. માતા 


સીતા ભક્તોને સ્વાસ્થ્ય, બુદ્ધિ અને સમૃદ્ધિ 
પ્રદાન કરે છે. માતા જાનકી લક્ષ્મીના સ્વરૂપ 
સમાન છે. જાનકીનું પ્રાગટ્ય કોઈ માતાના 
ગર્ભમાંથી નહીં પરંતુ દિવ્ય સ્વરૂપે આ સૃષ્ટિમાં 
પ્રગટથયા હતા. 

માતા સીતાનું પ્રાગટ્ય ધાર્મિક ગ્રંથોમાં 
જોવા મળતી માન્યતા મુજબ સીતા માતાના 
જનકપુરમાં પ્રાગટ્ય થયા બાદ દુષ્કાળ પણ દૂર 


] થયો હતો. મિથિલા નરેશ રાજા જનક તેમના 


પ્રાંતમાં પડેલા દુષ્કાળ થી ખૂબ ચિંતિત અને 
વ્યથિત હતા. જનક રાજાએ દુષ્કાળ દૂર કરવા 
માટે ત્રકપિ-મુનિઓ અને વિદ્દાનોની સભા 
બોલાવી અને તેમાં તેમના મતો જાણવાનો પ્રયાસ 
કર્યો હતો. તેમણે ત્રકષિ-મુનિઓ અને વિદ્વાનોની 
હાજરીમાં કહ્યું હતું કે તે પોતે ધર્મ અનુસાર 
શાસન કરે છે તેમ છતાં રાજ્યમાં દૃષ્કાળની 
સ્થિતિ તેમને મનોવ્યથિત કરી મૂકે છે. ત્યારે 
ત્રકપિ-મુનિઓએ. જનક રાજાને સુચન કર્યું હતું કે 
તે પોતે તેમના હાથે હળ ચલાવીને ખેતી કરે તો 
ઇન્દ્રદેવની કૃપા પામી શકાય તેમ છે અને પ્રાંતનો 
દુષ્કાળ દૂર થશે. 

આજના પવિત્ર પાવનકારી દિવસે 
માતા જાનકી પૃથ્વીમાંથી પ્રગટ થયા ને 
જનકપુરીમાં દુષ્કાળ દૂર થયો. 


રાત* સીતામટીઆંતરરાષ્ટ્રીયતીથસ્થળબનશેઃ ગૃહમંત્રી 


હવે સીતામઢીમાં માતા સીતાનું 


ક: સ્જ્ન્સ્ષ્ડ 


સનાતન ધર્મ પત્રિકા _ 


કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે | 
ગુરુવારે સીતામાતાના જન્મસ્થળ 7 
સીતામઢીમાં કહ્યું કેભાજપ ત્યાં માતા / 6 
સીતાનું ભવ્ય મંદિરબનાવશે. તેમણે % ક 

કહ્યું કે પીએમ મોદીએ અયોધ્યામાં 
રામલલાનું મંદિર બનાવ્યું છે, હવે 
માતા સીતાના જન્મસ્થળ પર ભવ્ય 
મંદિર બનાવવાનું કામ બાકી છે. 
ગૃહમંત્રીએ કહ્યું, “જે લોકો પોતાને 
4 રામ મંદિરથી દૂર રાખે છે તે આ 
કરી શકતા નથી, પરંતુ જો કોઈ 


વેશાળ મંદિર બનાવીશું: શાહે 


નો. 
માતા સીતાના જીવન જેવું આદર્શ 
મંદિર બનાવી શકે છે, તો તે પીએમ 
નરેન્દ્ર મોદી છે, તે ભાજપ છે. શાહે 
આરજેડી નેતા લાલુ પ્રસાદને પૂછયું 
કે લાલુજી, તમે 25 વર્ષ સુધી સત્તામાં 
હતા, પરંતુ તમને કર્પૂરી ઠાકુરજી યાદ 
નઆવ્યા. 


7 


*૪&૮ ૫22) 


રવાપર : નખત્રાણા તાલુકા રવાપર 
પંથકમા દિવસભર ભારે ઉકળાટ 
બાદ સાંજે 5.30 વાગ્યાના અરસામા 
વરસાદી ઝાપટુ પડતા શેરીઓ અને 
માર્ગો પરથી પાણી વહ્યા હતા. 
રવાપરમાં પંદરથી વીસ મિનિટ 
જેટલુ ઝાપટુ પડતામુખ્ય બજારમા 
પાણી ભરાયા હતા. નાગવીરી, 
વિગોડી,ઘડાણીમા છાંટા પડતાં માર્ગ 
ભીજાયા હતા. રવાપરથી ચારેક 
કિલોમીટર દૂર માતાનામઢ ખાણ 
વિસ્તાર કોરો રહ્યો હતો. 


ઉમર વર્ષઃ54, 


હાલે-ભટાર, સુરત 


સ્વઃ રમીલાબેન જીવરાજભાઈ ચૌહાણ 
ઉમર વર્ષઃ 85, 

કચ્છમાં ગામ કાદીયાનાના 
હાલે બોરસદ 


કચ્છમાં ગામ ખોંભડી (૫૫૯19 


અવસાન નોંધ ઝુ 


સ્વઃ ભાણીબેન કેશરાભાઈ ગોરાણી 
ઉમર વર્ષઃ78, 
કચ્છમાં ગામ કલ્યાણપર 


(સ્થાનિક) 


સ્વઃનરસિંહભાઈ જીવરાજભાઈ ભગત સ્વઃ જાનબાઈ શિવજીભાઈ પોકાર 


ઉમર વર્ષઃ 92, 
કચ્છમાં ગામ નખત્રાણા, જુનાવાસ, 
હાલે-હેદરાબાદ 


રિટન! #0્ય હો%/નો %06બ છે તકેકોઇ અદ્ભૂત ૦/બતનો હિસ્ટો છો એટઉકે તકે જીવનભટ)કકટતા ટે?) અનેક ૧006૮ ટહેજ) 


ભારતમાં પરિવાર સંસ્થા સમાન છે, એટલે જ બાળકો માનસિક રીતે વ 


ય * 
બાળકોના વિકાસમાં દઘદા-ઘદીની વધુ સક્રિય ભૂમિકા 
દૂ સંશોધન અનુસાર 67% ભારતીય દાદા- 
દાદી પોતાના પૌત્ર-પૌત્રીઓના પાલન- 
[| પોષણમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવે છે. 
ઝે આંક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીના એક સંશોધન 
મુજબ દાદા-દાદી બાળકો માટે વધુ 
મદદગાર હોય છે. તેઓ બાળકોની 
સમસ્યાઓ ઉકેલવામાં અને સાથે તેમની 


ભારતીય પરિવારોમાં પેટીઓથી ચાલતાં 
આવતી અદ્વિતિય ક્ષમતા છે. આ ક્ષમત! ઊંડ 
મૂળિયા ધરાવતાં ધાર્મિક, સાંસ્કૃતિક અને 
સામાજિક મૂલ્યો પર આધારિત છે. આપણા 
પરિવારોમાં એકજૂટતા, સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો અને 
પરસ્પર નિર્ભરતાની મજબૂત ભાવન છે. 
તેન થકી દરેક પડકારોનો સામનો કરવામાં 
મદદ મળી રહે છે. આજે આંતરરાષ્ટ્રીય 
પરિવાર દિવસ પર વાંચો કેવી રીતે પરિવાર 
નામનાં અ! સંસ્થા આપણને મજબૂત બનાવી 
રહી છે... 


11.1૬. 80010૩ 


॥1( 0800125 


#શ#ર 22041255409: ૦૮ ૪૦૦૪ ##૦ળડ: 


॥લંડા0૦1-13તાં રિઘતંઝા01: 9979352929. 


11.1૮. 1110011 2૪1:- 110.. 


ક, ર... ન દ 
ભારતીયબાળકોમિલનસાર, એમનામાં [ સંયુક્તપસ્વિરટ્રટ્ટસમાન, ભારતમાં 
હાઇપરએક્ટિવડિસઓર્કરઓછો 
લંડન સ્કૂલ ઓફ હાઇજીન એન્ડ ટ્રોપિક્લ ભારતમાં આશરે 30 કરોડપરિવાર છે. તેમાં 
મેડિસિનના એક રિસર્ચ અનુસાર માનસિક આજેપણસં 
આરોગ્યની બાબતમાં ભારતીય બાળકો 
બહેતર છે. તેનું કારણ એ છે કે ભારતીય 
બાળકોપરિવારમાંમાતા અને પિતા બન્ને સાથે 

| રહેછે.પરિવાર તેમને મિલનસાર બનાવતા 
શીખવે છે. અન્ય બાળકોની તુલનામાં 
ભારતીય બાળકોમાં આક્રમકતા અને હાઇપર 
એક્ટિવ ડિસઓર્ડરનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. | પરિવાર આ જ આદર્શ પર ચાલે છે. 


આવાપરિવાર17% 


પરિવારની પરંપરા જીવંત છે. 


, અને તેને જરુરિયાત 
પરિવારોની વિશેષતા છે. ભારતીય સંયુક્ત 


સારસતારઇ-જઇડાડ૪મ૩ર | 


| મુજબ ચીજવસ્તુઓ મળે છે. આ જ ભારતીય 


કૈ 


(“૪ 
રા કે 


બાબત સામે આવૌ હતી. ર 


ભવિષ્યની યોજનાઓ પર ચર્ચા કરવામાં | ,, 
રું યોગદાન આપે છે. તેઓ બાળકોને 
રમતમાંપરિવારના મૂલ્યો શીખવે છે. 


ધુ સ્વસ્થ 


િઝિ 


બાળકોનેભણાવવામાં, આગળ 
વધારવામાં ભારતીય સૌથી વધુસક્ચિ 

વર્કી ફાઉન્ડેશનના એક સર્વેક્ષણ અનુસાર 
ભારતમાં 95%થી વધારે માતા-પિતા સક્રિય 
રીતે બાળકોના શિક્ષણ પર ધ્યાન આપે છે. 
62%થી વધુ માતા-પિતા સપ્તાહમાં ઓછામાં 
ઓછા 7 ક્લાક્નોસમય બાળકોના શિક્ષણ માટે 
આપે છે.એ જ રીતે અન્ય એક સરવે અનુસાર 
93% ભારતીય માતા-પિતા પોતાના બાળકોને 
ટરનેશનલ યુનિવર્સિટીમાં ભણાવવા માટે 
વધારે પૈસા ખર્ચવા તૈયાર હોય છે. 


#4₹:/કઝ ૦-1-11૮૬ 


ડા1ં [તા'ત/તા1 11111201; 5૫1૫૦ [0. 186/187, ગબ 110. 7,8,9, €॥પવપ્લ 
ઉદ્વા1વાણંતાદ્વા1 - 370201, 611011, ઉ૫]ંતદા - 11વાંત. 
1તા'૦૯ડ1001॥ાં વિપતતા॥ - 100. 4-91 99791 57883 


ણાર.8પષહ૯ ૦૬૫1૮૬: 


1. ૩8140074૩0 - ।ળાણાપ્ર!7#( 
1વંડા1૦/0॥ત્વાં - 110. 4-91 94826 95508 


2. પ1૪0૬/૩/૩ - 1૬10140 


3. €પદપપપ/। - 17101।-૫/૩00 


પ0પટાતઝાત્ાં - 110. 4- 91 98843 12266 
“લાલાવંગાલાં - 110. 4-91 98413 88663 


4. પ1./4૪૫/&ઝ& 


મપ્રણા4ણ/# 20/40૬314 


8110€3110॥તાં - 1/10. 4-91 78934 59459 ઉ8ત|૦5[101લાં - 110. 4-91 78428 05202 
5. 11&00&0 - 00& : ।લાત્પ્ણાદ્વાં - 110. 4-91 70202 74705 


છાર/પઇ।લ ₹॥41દારાગરાડાઃ 


110 ણદર 1100૦ર૧1 ૬ર /પપ્પઝ ૦રબદાર ડાઇગગ_।દ।॥રડ 


(4૬ ૦11૮૬: 
5૫ત૪/૦% ૩૦. 186/187 4૦ 8૫૦. 6 
વ્લાતત॥ાંતાપલાત - 370 201, 'વાધ્તા, ૦પા|લત્લદ - 10તાંઝ. 


£:-2૯૦૦1 દાર પ્ર» 110 1ણદાર 10 113૦ર1 ૬ર 


ક્ત, ૦૬૬-૦૯૬ 
18૬ 54૦. 3, ૯૩ત૦ઘતતત £1૦૦૪, ગગ૦ 4૦. 26, 
5૦૦૬૦૮ - 3, (0૪ ૯1311892 “પ૩ 
1૯૮10, ૦૫મંઢાતયદ - 370 201_ 
ઇાામ્યત્તદંામ્યાં રિધતાં - (1૦. “૦1 ૦૦791 57884 


પતાકા, ૯૩લાતતાડાતાડતાત, 


1.1૬. -30113 


#4૬₹૬./0 ૦₹₹1૮૬ 


45, ૦૦૦૭૮મ૩તત €1૫૦૦૬, ૦ઘા૧કધંધુઞ્ઘા, 
[«પતંલયતાં, ૯1૮13, ૦પાંથ#૬ - 370 140. 
”ક્લતાડા1ણાપયાં રરપવત્ા1 - 11૦. * 91 9૦254 9૦864૪8 
ઊાાંત્યાંછીમકાં રિઘતંસા1ાં - 11૦. * 91 99784 49205 


